

















| HIRAETH Mn 
Y BAR DD,''.^| 
' 2 - || 
A MEI Ot || 
| WLAD... 
i 
En cael pleserau yngwlad y sais, 
_ Â gwel'd ei ddyfais wiwber, 
Mae gwlad yr awen geinwen gell, 
| Êr hyny'n well o'r baner; i 





Ei hawel iach a'i melus ddw'r, 
A chyflwr ei thrigolion, 
Wrth gofio'i Beirdd, rhyw hiraeth traidd, 
Drwy gilia'r wanaidd galon; 
Braidd na ddywedwn i yn ddiwad 
Mai nefol wlad i'w Cymru; 
O na bai nhraed yn sengu ar hou, 
Ar finion ceinion Couwy. 


Ac O mor gynar yn eiu gwydd 

Ar brenfrig fydd y bron-fraith; 

A'i nodau'n glir newidiog lef, 

Yn moli'r nef mewn afiaeth; 

A'r enwog fwyalch gyda'r dydd 

Ar gân a sydd ogoniant, U 

Ar frigyn pren dan goedwig serth, 

Gaeadnerth uwch y goednant. Braidd, &c. 
Mae'r Sais yn dangos im” bob dydd, 

Mewn gwir ei rydd hawddgarwch; 

A'r nos caf wely ganddo clyd, 

A digon byd o degwch; 

Ond pan fo'm corff yn huno'n ber, 

Ar wely tyner manblu 

Fe gwyd fy yspryd ac fe 'hed, 

I 'mweled a thir Cymry.—Braidd, &c. 
Ac wedi deffro gyda'r dydd, 

Mor bruddaidd fydd y golon, 

Nid daear Cymru fydd y lle, 

Ond canol tre' Manceinion ; 

Cyn codi'r haul o'r Dwyrain draw, 

Yr yspryd ddaw i'w lety, 

I brudd fyfyrio fel y bu, 

Yn nghanol teulu Cymru —Braidd,&c 





3 


Yn nyffryn Conwy mae fy nhad, 
Yn nghanol mâd gyfeillion; 
Ac yno bydd nes geilw Duw, 
A'i alwad, wyw farwolion,— 
Cael benthyg bedd wrth ystlys hwn, 
A wir ddymunwn innau; 
I orphwys nes daw 'r meirw 'n ol 
O garchar ingol angau.—— Braidd, &c. 
JOHN JONES. 


MYFYRDOD 
AR LANAU CONWY. 


Ar y Mesur, "Earl of. Moira,” 


AR lanau Conwy ar fy nhro, 

Pan fyddwy 'n rhodio ar bynt; 

Ni fedraf lai na dwyn argo', 

Wrth gofio 'r dyddiau gynt; 

P'le mae fy hen gyfeillion llon, 

A'm cyd-chwar'yddion rês? 

Er chwilio yma amser hir, 

Ni byddai'n wir ddim nês;— 
Ond gwaith ffol,—ddyddiau'n ol, 
Ni wiw eu 'morol mwy. 


Bu'm yno ganwaith ar fy nhro, 
Yn rhodio ar ei hyd. 
Pan oedd difrifwch heb fy nal, 
Heb ofal am y byd; 
A'm cyd-gyfeillion wiw-lon wedd, 
Un tuedd oeddynt hwy;— 










































































4 


Ffarwel yn awr i'r dyddiau gynt, 

Ni welir mo'nynt mwy ; 
Ond/pa lês, nid wyf nês, 
Nid oes dim o'u hanes hwy. 


Fe ddarfu 'm hen gyfeillion hael, 
Fy ngadael braidd igyd; 
Mae rhaijyn gorwedd dan y gwys, 
Yn llwyr o bwys y byd; 
A'r rhaisy'n fyw gwasgarant oll, 
Ar goll i'r pedwar gwynt; 
Mae hyny bron a dwyn fy ngo',. 
Wrth gofio'r dyddiau gynt, 
Aent ar hynt fel y gwynt, 
Ac nì welir mo'nynt mwy. 


J. Jones, Argraffydd, Llanr 


—_— 


Wet. 





